





—BUGEILES Y WYDDFA. 


YM CyDGAN 












: —Eryri fynyddig ìi mi, &c. 


TW :— Eryri fynyddig i mi, &c.. 


Mr gwrddais gynt â morwynig 

Wrth odreu y Wyddfa wen, * 
Un ysgafn eí throed fei yr ewig, 

A gwalit fel y nos am ei phen ; 
Ei grudd oedd fel y rhosyn, 

Un hardd a gwen ei gwawr ; 


— Yn canu cân, a'i defaid mân, 


'— O'r Wyddfa'n dod i lawr, 
'. GYDGAN :— 


'.. Eryri fynyddig i ml, 


Bro dawel y delyn yw, 


'Lle mae'r defaid a'r wyn 
— Yn ymwswg a'r brŵyn,. 


A'm cân inau'n esgyn Í fyny, 
A'r gareg yn ateb i fyny—i fyny, 
O'r lle bu'r eryrod yn byw, 


Gofynais i'r seren yn siriol, 
A ddoi dì, fy mun, o dy wlad ? 
Cei fyw mewn palas urddasol— 
Rho ffarwel ìi fwthyn .dy dad ; 


'Ymbiliais a gweddïais— 


O tyred gyda mi, & 
Ond gwenu wnaeth, dan ganu'r aeth, 
A'm calon gyda hi. 


a 


Daeth cwmwl yn awr âros y Wyddfa, 


Ac O ! 'r fath gyfnewid mawr! 
'Roedd gwg yn yr uchelderai,. 
A'r storm yn dylifo i lawr ; 
Mi gollais i 'r forwynig, 
Ond o'r ffurfafen ddu 
Ei nodau mawl, fel sêr y gwawl, 
Ddisgynent oddi fry. 


bu. 












2 


SHEPHBRDTSS OF SNOWDON. 


Cruomus :—Oh, rocky old Snowdon for me, &c. 





| Oo: 


By Snowdon's lofty mountain 
JI once met a damsel fair, 
Her form was of a graceful shape, 
And dark as the night was her hair ; a 
Her cheeks were tingod like roses, 
And bright with health did glow, 
Her flock she Jed, and singing sped 
Down to the vale below : — 


rr 


PF 


CHORUS !— 


*< Oh ! rocky old Snowdon for me ! 

The home of my song so free— 

Where my flocks graze aronnd 

And green mosses abound, 

While the rocks far above rejfy, ; 

When my song rises clear on high--on high, 
From where the wild eagles dwell.” 


A^ 


— 


uel i da 


With a smile of love I asked her, Am 
““ Sweot maid wilt thou leave thy land ? ì 
Thou shalt dwell in halls of*grandeur, 
With servants to wait thy command ;” 
Imploring, I besought her— 
““ O fair one, come with me !” mr _ 
She smiled, ““ Nay, nay, ” and singing gay “o 
My heart with her took she:—- o; 


» ŷ yf 
'A clond went over the mountain, —NN- 
And lo ! what a change took place, i 
For cold was the wind asitsweptby, ŵyl 
While the storm came on apace— ul 
I lost the fair young maiden, nA 

But from the clouded sky 
Her notes of praise, like sun-bright rays, oM 
Descended from on high :— Ŷ 


CHoRUs :—Oh, rocky old Snowdon for me, &c. bi 








SS Y 


“X 





3 


YR HOGYN YN GYRU'R WEDD. 





«”O: 





Yr haul ymsuddai dros y bryn 
I'r eigion fel rhyw gawr, 
Pan gurai hogyn gwelw, syn, G 
Wrth ddrws amaethdy mawr 
Gofynaihwnodaneibwn 
A'i fochau'n llwyd eu gwedd, 
““ P'le gallaf gael rhyw damaid gwael 
Yn hogyn gyru'r wedd ? 


Mae saith ohonom gyda mam, 
A'm tad mewn beddrod llaith, 

A. gwaeth na hyn, y fi fy hun 

w'r hynaf un o'r saith ; 

Mi wna fy rhan er lleied wyf, 
A llwyted yw fy ngwedd, 

Os gallaf gael rhyw gyflog gwael 
Yn hogyn gyru'r wedd. 


“€ Os nag oes arnoch eisieu'm gwaith, 
A gaf fi genych chwi 

Ryw gysgod dros y noson laith, 
Rhag oerni'r gauaf du ? 

'Rol noson faith caf chwilio am waith 
Er mwyn câel gwella'm gwedd, 

Os gallaf gael rhyw gyflog gwael 
Yn hogyn gyru'r wedd,” 


Ond d'wedau gwraig y tŷ mewn serch, 
“* Cymerwch ef, da chwi ;” 
“* O, ie, nhad, ” atebai'r ferch, 
A'i dagrau'n treiglo'n lli's 
“* Mae'n g'wilydd mawr bod neb yn awr 
Yn crwydro'n llwyd ei wedd, 
Os gall ef gael rhyw cyflog gŵael 
Vn hogyn gyru'r wedd.” 


Y tad a'r fam aent cyn bo hir 
I fynwent Tanygraig, 

A'u tyddyn ddaeth yn eiddo'r llanc, 

” A'r ferch ddaeth iddo'n wraig ; 

Ar aelwyd lân mae'n canu cân, 
Yn siriol iawn ei wedd, - 

Wrth gofio'r pryd daeth at y tŷ ked 
Yn hogyn gyru'r wedd, 








'4 


THE SBRMPR S BOY. 


a 


'The sun had set behind yon hills 
z Across tbe dreary moor ; 

When weâry and lame, a poor boy. came 
Up to a farmer's door. 

Can you tell me, said he, if any Phets be 
'That would give me employ, 

'To plough and SOW, reap and mow,. 
And be a farmer's boy. 


My father is dead, and mother is left, 
“With her seven children small, 
. And what is worst for mother still, 
I am the biggest of them all ; 
FN Though little I be, I fear no work, 
If you will me employ, 
'To plough and sow, to reap and mow, 
And be a farmer's boy. 


And if you won't me employ, 
One favonr I will ask, 

To shelter me tìll break of day, 
From this night's bitter blast ; 

And at break of. day Tl trudge Away 
Elsewhere to seek employ, 

'To plough and sow, reap and mow, 
And be a farmer's boy. 


'The farmer's wife cries, Try the lad, 
Let him no further seek, ' 

O yes, dear father, the daughter cries, 
While tears ran down. her cheek 8, 

For those that will work ìts hard to want 
And wander for employ, 

Don't turn him away, .but let him stay, 
And be your farmer's boy, 


In course of time he grew a man, 
'The good old farmer died, 
And left the lad the farm he had, 
And his daughter to his bride, 
Now the lad that was the farmer is, 
Oft smiles and thinks with joy, 
Ôn the lucky, lneky day, he came that way 
To be a farmer's boy, ; 


E 





yy 





